WicipediA 


Sansgrit 


Iaith glasurol India yw Sansgrit. Defnyddir Sansgrit fel 
iaith litwrgiaidd yn Hindŵaeth, Bwdhaeth a Jainiaeth. 
Mae hi'n rhan o'r deulu ieithyddol Indo-Ewropeaidd, ac 
felly yn perthyn i nifer o ieithoedd eraill, megis y 
Gymraeg . Llenyddiaeth Sansgrit yw un o'r rhai hynaf yn y 
byd. 



V - f.r 




*'r^T. "iWl: i ‘líl'i f l rtjfe flflÿ- ■ ^V'' ^ 

.yi-Tri. VfÇfrfTT i rjir ■ 1 ìẀv-"ÇTV n -ẅíffî ’hj í=í +■TUÌ fPtT' - 5 t4i f 

t ■ I^jírmi 4 -.tTn j tfl g íí : -^Wt- ^: 1 

^ u r í4-ciíwi ■ 11 *0 Á fẅ ;’■V■ IFT^ ■ í 1: 3IFL 


■íJwí i 3^tfrèrh.ä fẅ■ ¥, h i íi' h t iríT-ìt 1 ■* i*?™;P íS?PŴ 

■jt f r. ^rpiwt ^rrrt s.D| - 

1Í ,ŵẄTt™Ŵ.ií ■■' 

i 1 


Llawysgrif o'r Rig Veda yn yr wyddor 
Ddefanagari 


Sansgrit samskrtam) 

Siaredir yn: 

India a gwledydd eraill De 
a De-ddwyrain Asia 

Parth: 

Asia 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

49,736 (cyfrifiad 1991) 
194,433 fel ail iaith 
(cyfrifiad 1961) 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 


Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Indo-lraneg 

Indo-Ariaidd 

Sansgrit 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol yn: 

India 

Rheolir gan: 

neb 

Codau iaith 

ISO 639-1 

sa 

ISO 639-2 

san 

ISO 639-3 

san 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Sansgrit Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Sansgrit&action=edit). 


m Eginyn erthygl sydd uchod am Asia. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Sansgrit&action=edit) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Sansgrit&oldid=2275397" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:53. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
























































